Mrt<?8EP34-K>~4 


Ang  Sakit  Na 
Thalassemia  Sa 
HanayNgMga 
Asyano 


AAPCH0 

A ssodation  of 
Asian  Pacific 
Community  Health 
Organizations 


Ano  Ang  Thalassemia? 

Ang  Thalassemia  ay  isang  sakit  sa  dugo  na 
maaring  manahin  at  ipamana.  Ang  mga 
may  sakit  ngThalassemia  ay  nahihirapang 
gumawa  ng  sapat  na  hemoglobin  sa  kanilang  red 
blood  eells.  Ang  hemoglobin  ay  ang  bahagi  ng  red 
blood  eells  na  naghahatid  ng  oxygen  mula  sa  mga 
baga  tungo  sa  lahat  ng  parte  ng  katawan.  Lahat  ng 
tissues  sa  katawan  ay  nangangailangan  ng  oxygen. 
Kung  walang  sapat  na  hemoglobin  sa  red  blood  eells, 
walang  sapat  na  oxygen  para  sa  mga  tissues.  Kapag 
uhaw  ang  tissues  sa  oxygen,  hindi  ito  gagana  ng 
husto. 

Paano  Nakukuha  Ang  Sakit  Na 
Thalassemia? 

Ang  Thalassemia  ay  namamana  lamang  — “nasa 
dugo  ng  pamilya”  kung  sabihin  baga.  Hindi  maaring 
mapulot  lamang  angThalassemia  o mahawa  mula  sa 
isang  maysakit.  Lahat  tayo  ay  nagmamana  ng 
maliliit  na  “building  bloeks”  o “genes”  mula  sa  ating 
mga  magulang.  Itong  mga  genes  ang  nagpapasiya 
kung  ano  ang  magiging  itsura  natin  — ang  kulay 
ng  ating  mata’t  buhok  — at  kung  bakit  kahawig 
natin  ang  ating  mga  kapamilya  magdaan  man  ang 
maraming  henerasyon.  Bukod  sa  itsura,  dinadala 
rin  ng  genes  ang  mga  sakit.  Kaya  ang  ilang  sakit  ay 


sinasabing  “nasa  pamilya.  ” Ang  genes  na  gumagawa 
ng  hemoglobin  ay  naipapasa  mula  sa  mga  magulang 
hannang  sa  mga  anak,  at  dala  nito  ang  mga  kapam 
sanan  o sakit. 

Sino  Ang  Nagmamana  NgThalassemia? 

Sinumang  may  mga  magulang  na  may  Thalassemia 
sa  genes  nila  ay  maaring  magkaroon  ng  sakit.  Ang 


sakit  ay  pangkaraniwan  sa  mga  taga  Mediteranyo 
(Greeee  at  Italy),  Gitnang  Silangan  (Iran,  Israel, 
Turkey),  Asya  at  Timog^Silangan  (China,  Thak 
land,  Philippines) . Sa  lahat  ng  mga  taong  ito,  ang 
Thalassemia  ay  pinaka^karaniwan  sa  mga  taga 
Timog-Silangan. 

Ang  Sakit  Na  Thalassemia 

May  dalawang  uri  ng  Thalassemia  — ang  Alpha 
Thalassemia  at  Beta  Thalassemia. 

Alpha  Thalassemia 

Grabe  ang  AlphaThalassemia  Major.  Sa  halos  lahat 
ng  kaso,  ito’y  nagreresulta  sa  hydrops  fetalis  o pag- 
kamatay  ng  sanggol  sa  panganganak  at  iba  pang 
mga  problema  para  sa  ina.  Apektado  na  ang  sanggol 
sa  simula  pa  lamang,  at  ito’y  namamatay  bago  isilang 
o sa  maigsing  panahon  matapos  isilang. 

Ang  isa  pang  tipo  ng  Alpha  Thalassemia  ay  ang 
Hemoglobin  H Disease.  Sinasanhi  nitong  gumawa 
ang  katawan  ng  mas  kaunting  red  blood  eells,  at 
ang  kondisyong  ito  ay  siya  namang  nagdudulot  ng 
mga  maseselang  problema  sa  kalusugan. 

Beta  Thalassemia 

Ang  Beta  Thalassemia  Major  (tinataguriang 
Cooley’s  Disease)  ay  hindi  kaagad  nahahalata  sa 
pagsilang.  Karaniwan,  ang  mga  sintomas  ay 
lumalabas  matapos  ang  unang  tatlong  buwan  sa 
buhay  ng  sanggol.  Mapapansin  sa  sanggol  ang 
pamumutla  ng  balat,  kawalang  ng  gana  sa  pagkain, 
pagkamayamutin,  at  dhpaglaki.  Kapag  hindi  na^ 


diagnose  agad  ang  kondisyon,  magbabago  ang 
balangkas  ng  mga  buto  ng  sanggol;  ito’y  magiging 
anemie  (kakulangan  ng  red  blood  eells)  at  maaring 
mamatay  kung  hindi  magamot  agad.  Ang  sanggol 
na  may  Beta  Thalassemia  Major  ay  kailangang  salb 
nan  ng  dugo  buwambuwan  upang  mabuhay. 

Ang  mga  iba  pang  tipo  ng  Beta  Thalassemia  ay 
ang  Thalassemia  Intermedia  at  ang  Hemoglobin 
E-BetaThalassemia.  Hindi  gaanong  grabe  ang  mga 
ito.  Nguni’t  pinagkukulang  pa  rin  nila  ang  paggawa 
ng  red  blood  eells  kaya’t  ang  ma  sakit  ay  madaling 
mapagod,  mabagal  lumaki,  madalas  dapuan  ng  mga 
impeksyon,  at  maaring  magkaroon  ng  iba  pang  prob- 
lema  sa  kalusugan.  At  saka  maraming  maysakit  ng 
E-BetaThalassemia  ay  mangangailangan  ng  regular 
na  pagsasalin  ng  dugo. 

Thalassemia  Trait 

Alpha  at  Beta  Thalassemia  traits  ay  ang  pinaka^ 
pangkaraniwang  anyo  ngThalassemia.  Ang  trait  ay 
hindi  isang  sakit.  Ang  taong  may  Thalassemia  trait 
ay  maaring  mahusay  ang  pakiramdam  at  walang 
problema  sa  kalusugan. 

Paano  Malalaman  Kung  Dala  Mo 
Ang  Trait? 

Sa  pamamagitan  ng  sereening  tests  o pagsusuri, 
maaring  malaman  kung  ikaw  ay  may  Thalassemia 
trait.  Sa  unang  pagsuri,  kukuha  ng  ilang  patak  ng 
dugo  sa  dulo  ng  daliri  upang  tingnan  kung  may  prob- 
lema  ka  sa  dugo.  Kung  may  makitang  dikaraniwan  sa 
dugo,  isa  pang  pagsuri  na 
tinatawag  na  Hemoglobin 
E leetrophoresis  ang 


maaring  gawin.  Kukuha  ng  kaunting  dugo  mula  sa 
ugat  upang  siguruhin  ang  diagnosis. 

Paano  Mababawasan  Ang  Pagka- 
bahala  Tungkol  Sa  Thalassemia? 

IKumuha  pa  ng  impormasyon  tungkol  sa 

Thalassemia  — kung  ano  ito,  sino  ang  tinata^ 
maan,  at  bakit  mahalaga  ang  sereening.  Tanungin 
ang  doktor  o ang  iyong  health  eenter  tungkol  dito. 

2Magpasuri  o magpa'sereen  — tingnan  kung 
dala  mo  at  ng  iba  pang  miyembro  ng  pamilya 
ang  Thalassemia  trait. 

3Ang  mga  magkabiyak  na  parehong  may 

Thalassemia  trait  ay  maaring  humanap  ng  gene- 
tie  eounseling  upang  malaman  ang  mga  panganib 
na  maaring  harapin  sa  pagbubuntis. 

4Ipa-screen  ang  bagong-silang  na  sanggol 
upang  malaman  agad  kung  may  Alpha  Thalas- 
semia.  Pag  na-diagnose  kaagad,  maaring  magamot 
nang  maaga  at  maalagaan  ang  sanggol  nang  mas 
mainam. 

Ilang  Mahalagang  Impormasyon  Na 
Dapat  Tandaan  Tungkol  Sa 
Thalassemia 

• Ang  Thalassemia  ay  isang  sakit  sa  dugo  na  maaring 
manahin  o ipamana.  Ibig  sabihin,  maari  itong 
ipasa  sa  mga  susunod  na  henerasyon. 

• Lubhang  maramig  ang  kaso  ng  Thalassemia  sa 
mga  Asyano  at  mga  taga  Timog^Silangan. 


• Ang  pagiging  “trait  earrier”  ay  nangangahulugang 
ikaw  ay  nagdadala  ng  gene  na  may  Thalassemia, 
kahit  na  ikaw  mismo  ay  hindi  apektado  ng  sakit. 
Maari  kang  mabuhay  nang  normal  at  malusog, 
anemie  nga  lang  nang  kaunti. 

• Kung  dalawang  earriers  ay  magpasiyang  mag- 
kaanak,  maari  nilang  ipasa  ang  Thalassemia  gene 
sa  sanggol.  Ang  sanggol  ang  siyang  magkakasakit 
ng  Thalassemia. 

• Maaring  ipasuri  ang  dugo  upang  malaman  kung 
ikaw  ay  trait  earrier  ng  Thalassemia.  Ayon  sa  re~ 
sulta,  maaring  kang  gumawa  ng  mga  angkop  at 
mahusay  na  desisyon  tungkol  sa  pag-aanak. 

• Karamihan  ng  mga  anyo  ng  Thalassemia  ay  maar- 
ing  ipagamot.  Maaring  mailigtas  ang  buhay  ng 
sanggol  kung  malaman  agad  na  siya’y  may  Thalas- 
semia.  Tunay  na  mahalaga  ang  maagang  diagnosis. 

Sino  Ang  Dapat  Kontakin  Kung 
Kailangan  Pa  Ng  Impormasyon? 

Tandaan,  ang  Thalassemia  ay  madalas  makita  sa 
mga  Asyano  at  tagaTimog-Silangan,  at  ang  kaala- 
man  tungkol  sa  sakit  na  ito  ay  maaring  magligtas 
sa  buhay  ng  inyong  pamilya.  Kung  ibig  pa  ng  mas 
maraming  impormasyon  tungkol  sa  Thalassemia, 
kontakin  ang  inyong  doktor  o health  eenter.  Maari 
silang  kausapin  tungkol  sa  pagpapa-sereen  upang 
malaman  kung  kayo  ay  may  Thalassemia  trait. 


This  broehure  is  available  in  English,  Chinese, 
Korean,  Laotian,  Tagalog  and  Vietnamese. 

Copyright  1990.  Assoeiation  of  Asian  Pacific 
Community  Health  Organizations,  310  8th  St., 
Suite  310,  Oakland,  CA  94607,  415/272-9536. 
All  rights  reserved. 


*/Funding  provided  by  the  Bureau  of  Matemal  and 
Child  Health  and  Resourees  Development. 


1996 


Illustrated  by  Ellen  Joy  Sasaki 
Designed  by  Peter  Matsukawa 


